AHA CA CA KK 
ISIGIN HOUSE... 





Ang Tatlong Batayan at ang 
mga Patunay sa mga Ito 








Ang Tatlong Batayan at ang mga Patunay sa 
mga Ito 


Shaykh Al-Islām Muhammad bin "Abduwahhab 


Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Maawain. 


Alamin mo, kaawaan ka ni Allah, na kinakailangan sa atin ang matutunan ang apat na usapin:Ang Una: 
Ang Kaalamanlto ay ang pagkakilala kay Allah, ang pagkakilala sa Propeta Niya, at ang pagkakilala sa 
relihiyon ng Islam ayon sa mga patunay. 


Ang Ikalawa: Ang paggawa ayon dito. 
Ang Ikatlo: Ang pag-aanyaya tungo rito. 
Ang Ikaapat: Ang pagtitiis sa pananakit rito. 


Ang patunay ay sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 1. Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang 
Maawain.1. Sumpa man sa panahon, 


2. tunay na ang tao ay talagang nasa isang pagkalugi, 


3. maliban sa mga sumampalataya, gumawa ng mga maayos, nagtagubilinan ng katotohanan, at 
nagtagubilinan ng pagtitiis.(Qur'an 103: 1-3) 


Nagsabi si Ash-Shafi'Ty, kaawaan siya ni Allah (pagkataas-taas Siya): 


Kung sakaling hindi nagpababa si Allah ng isang katwiran sa nilikha maliban sa kabanatang ito, talaga 
sanang nakasapat ito sa kanila.Nagsabi naman si imam Al-BukhariTy, kaawaan siya ni Allah 
(pagkataas-taas Siya):Kabanata: Ang Kaalaman Bago ng Pagsasalita at Paggawa. Ang patunay ay ang 
sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Kaya alamin mo na walang Diyos kundi si Allah at humingi ka ng tawad para sa pagkakasala mo at 
para sa mga lalaking mananampalataya at mga babaing mananampalataya. Si Allah ay nakaaalam sa 
ginagalawan ninyo at tuluyan ninyo." 


(Qur'an 47:19)Nagsimula siya sa kaalaman bago ng pagsasalita at paggawa. 


Alamin mo, kaawaan ka ni Allah, na kinakailangan sa bawat lalaking Muslim at babaing Muslim ang 
matutunan ang tatlong usaping ito at ang pagsagawa sa mga ito: 


Ang UnaNa lumikha sa atin si Allah, tumustos Siya sa atin, at hindi Siya nag-iwan sa atin nang 
napababayaan, bagkus nagsugo Siya sa atin ng isang Sugo. Kaya ang sinumang tumalima sa kanya 
ay papasok sa Paraiso at ang sinumang sumuway sa kanya ay papasok sa Apoy.Ang patunay ay ang 
sabi Niya (pagkataas-taas Siya):Tunay na Kami ay nagsugo sa inyo ng isang Sugo na tagasaksi sa 
inyo kung paanong nagsugo Kami kay Paraon ng isang sugo.Ngunit sumuway si Paraon sa sugo kaya 
dumaklot Kami sa kanya sa isang pagdaklot na masaklap.(Qur'an 73:15-16)Ang IkalawaNa si Allah ay 
hindi nalulugod na tambalan Siya kasama sa Kanya ng isa man sa pagsamba sa Kanya, ni ng isang 
pinalapit na anghel man, ni isang isinugong propeta.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas 
Siya): "Na ang mga masjid ay ukol kay Allah, kaya huwag kayong manalangin kasama kay Allah sa isa 
man."(Qur'an 72:18)Ang IkatloNa ang sinumang tumalima sa Sugo at naniwala sa kaisahan ni Allah ay 
hindi pinapayagan para sa kanya ang pakikipagtangkilikan sa sinumang sumalungat kay Allah at sa 
Sugo Niya, kahit pa ito ay isang pinakamalapit na kamag-anak.Ang patunay ay ang sabi Niya 
(pagkataas-taas Siya):"Hindi ka makatatagpo ng mga taong sumasampalataya kay Allah at sa Huling 
Araw na nakikipagmahalan sa sinumang sumalansang kay Allah at sa Sugo Niya, kahit pa man ang 
mga ito ay mga magulang nila o mga anak nila o mga kapatid nila o angkan nila. Ang mga iyon ay 
sinulatan Niya sa mga puso nila ng pananampalataya at inalalayan Niya sa pamamagitan ng isang 
espiritu mula sa Kanya. Magpapapasok Siya sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng 
mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Nalugod si Allah sa kanila at nalugod sila sa 
Kanya. Ang mga iyon ay ang lapian ni Allah. Pansinin, tunay na ang lapian ni Allah ay ang mga 
matagumpay."(Qur'an 58:22)Alamin mo, gabayan ka ni Allah sa pagtalima sa Kanya, na ang Hanifiyah 
na kapaniwalaan ni Abraham ay na sumamba ka kay Allah lamang habang nagpapakawagas para sa 
Kanya sa relihiyon. Gayon nag-utos si Allah sa lahat ng mga tao at lumikha Siya sa kanila para 
roon,gaya ng sinabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Hindi Ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba 
sila sa Akin."(Qur'an 51:56)Ang kahulugan ng "sumamba sila sa Akin" ay maniwala sila sa kaisahan 


Ko. Ang pinakamabigat na ipinag-utos ni Allah ay ang Tawhid. Ito ay ang pagbubukod-tangi kay Allah 
sa pagsamba.Ang pinakamabigat na sinaway ni Allah ay ang Shirk. Ito ay ang pagdalangin sa iba pa 
sa Kanya kasama sa Kanya.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sumamba kayo 
Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman."(Qur'an 4:36) 


Kapag sinabi sa iyo: Ano ang tatlong batayan na kinakailangan sa tao ang pagkakilala sa mga ito? 


Sabihin mo: Ang makakilala ang tao sa Panginoon niya, relihiyon niya, at Propeta niyang si Muhammad 
(basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan). 


Kaya kapag sinabi sa iyo: Sino ang Panginoon mo? 


Sabihin mo: "Ang Panginoon ko ay si Allah na nag-alaga sa akin at nag-alaga sa lahat ng mga nilalang 
sa pamamagitan ng mga biyaya Niya. Siya ay ang sinasamba ko: walang sinasamba para sa akin na 
iba sa Kanya."Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Ang papuri ay ukol kay Allah, ang 
Panginoon ng mga nilalang."(Qur'an 1:2)Bawat anumang iba kay Allah ay isang nilalang, at ako ay isa 
sa mga nilalang na iyon. 


Kaya kapag tinanong ka: Sa pamamagitan ng ano nakakilala ka sa Panginoon mo? 


Sabihin mo: Sa pamamagitan ng mga tanda Niya at mga nilikha Niya. Kabilang sa mga tanda Niya ang 
gabi, ang maghapon, ang araw, at ang buwan. Kabilang sa mga nilikha Niya ang pitong langit, ang 
pitong lupa, at ang sinumang nasa mga ito at ang anumang nasa pagitan ng mga ito.Ang patunay ay 
ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): "Kabilang sa mga tanda Niya ang gabi at ang maghapon, at ang 
araw at ang buwan. Huwag kayong magpatirapa sa araw ni sa buwan. Magpatirapa kayo kay Allah na 
lumikha ng mga ito, kung kayo ay sa Kanya sumasamba."(Qur'an 41:37)Ang sabi pa Niya (pagkataas- 
taas Siya):"Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allah na lumikha ng mga langit at lupa sa anim na 
araw, pagkatapos lumuklok Siya sa Trono. Nagbabalot Siya ng gabi sa maghapon na humahabol doon 
nang maliksi. [Lumikha Siya] ng araw, buwan, at mga bituin bilang mga pinagsisilbi ayon sa utos Niya. 
Pansinin, sa Kanya ang paglikha at ang pag-uutos. Napakamapagpala si Allah, ang Panginoon ng mga 
nilalang."(Qur'an 7:54)Ang Panginoon ay ang sinasamba.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas- 
taas Siya):"O mga tao, sumamba kayo sa Panginoon ninyo na lumikha sa inyo at sa mga nauna pa sa 
inyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala, na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan 
at ng langit bilang silong, at nagpababa mula sa langit ng tubig kaya nagpalabas Siya sa pamamagitan 
nito ng mga bunga bilang panustos para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga 
kaagaw samantalang kayo ay nakaaalam."(Qur'an 2:21-22)Nagsabi si Ibnu Kathir, kaawaan siya ni 
Allah (pagkataas-taas Siya):"Ang Tagalikha ng mga bagay na ito ay ang karapat-dapat para sa 
pagsamba. "Ang mga uri ng pagsamba na ipinag-uutos ni Allah ay ang tulad ng islam (pagpapasakop), 
Tman (pananampalataya), at insan (paggawa ng maganda). Kabilang din dito ang du'a' (pagdalangin), 
ang khawf (pangamba), ang raja (pag-aasam), ang tawakkul (pananalig), ang raghbah (pagmimithi), 
ang rahbah (pangingilabot) ang khushu' (pagpapakumbaba), ang khashyah (takot), ang inabah 
(nagsisising pagbabalik), ang ist anah (pagpapatulong), ang ist 'adhah (pagpapakupkop), ang 
istighathah (pagpapasaklolo), ang dhabh (pag-aalay), ang nadhr (pamamanata), at iba pa roon na mga 
uri ng pagsamba na ipinag-utos ni Allah. Ang lahat ng ito ay ukol kay Allah (pagkataas-taas Siya).Ang 
patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Na ang mga masjid ay ukol kay Allah, kaya huwag 
kayong manalangin kasama kay Allah sa isa man."(Qur'an 72:18)Ang sinumang nagbaling mula sa 
mga ito ng anuman sa iba pa kay Allah, siya ay isang tagapagtambal na tagatangging 
sumampalataya.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Ang sinumang mananalangin 
kasama kay Allah sa isang diyos na iba pa, na walang patotoo para sa kanya rito, ang pagtutuos sa 
kanya ay nasa Panginoon niya lamang. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga tagatangging 
sumampalataya."(Qur'an 23:117)Sa hadith naman:"Ang panalangin ay ang pinakadiwa ng 
pagsamba."Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Nagsabi ang Panginoon ninyo: 
"Dumalangin kayo sa Akin, tutugon Ako sa inyo." Tunay na ang mga nagmamalaki sa [pag-ayaw sa] 
pagsamba sa Akin ay papasok sa Impiyerno na mga nagpapakaaba."(Qur'an 40:60)Ang patunay sa 
khawf (pangamba) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"kaya huwag kayong mangamba sa kanila 
at mangamba kayo sa Akin kung kayo ay mga mananampalataya."(Qur'an 3:175)Ang patunay sa raja' 
(pag-aasam) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Kaya ang sinumang naging nag-aasam ng 
pakikipagkita sa Panginoon niya ay gumawa siya ng gawang maayos at huwag siyang magtambal sa 
pagsamba sa Panginoon Niya ng isa man." (Qur'an 18:110)Ang patunay sa tawakkul (pananalig) ay 


ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Kay Allah ay manalig kayo, kung kayo ay mga 
mananampalataya."(Qur'an 5:23)Ang sabi pa Niya:"Ang sinumang nananalig kay Allah, Siya ay 
kasapatan dito."(Qur'an 65:3)Ang patunay sa raghbah (pagmimithi), rahbah (pangingilabot), at khushu' 
(pagpapakumbaba) ay ang sabi ni Allah"Tunay na sila noon ay nakikipagmabilisan sa mga kabutihan 
at dumadalangin sa Amin nang may pagmimithi at pangingilabot. Sila noon sa Amin ay mga 
tagapagpakumbaba."(Qur'an 21:90)Ang patunay sa khashyah (takot) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas 
Siya):"kaya huwag kayong matakot sa kanila at matakot kayo sa Akin" (Qur'an 2:150)Ang patunay sa 
inabah (nagsisising pagbabalik) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Nagsisising bumalik kayo sa 
Panginoon ninyo at magpasakop kayo sa Kanya"(Qur'an 39:54)Ang patunay sa isti'anah 
(pagpapatulong) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sa lyo [lamang] kami sumasamba at sa lyo 
[lamang] kami mnagpapatulong."(Qur'an 1:5)Sa hadith naman:"Kapag magpapatulong ka ay 
magpatulong ka kay Allah."Ang patunay sa isti'adhah (pagpapakupkop) ay ang sabi Niya (pagkataas- 
taas Siya):"Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng bukang-liwayway"(Qur'an 
113:1)"Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga tao,"(Qur'an 114:1)Ang patunay sa 
istighathah (pagpapasaklolo) ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"[Banggitin] noong nagpasaklolo 
kayo sa Panginoon ninyo ay tumugon Siya sa inyo"(Qur'an 8:9)Ang patunay sa dhabh (pag-aalay) ay 
ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):161. Sabihin mo: "Tunay na ako ay pinatnubayan ng Panginoon 
ko tungo sa landasing tuwid - isang relihiyong tama, na kapaniwalaan ni Abraham bilang makatotoo. 
Hindi siya naging kabilang sa mga tagapagtambal."162. Sabihin mo: "Tunay na ang dasal ko, ang pag- 
aalay ko, ang buhay ko, at ang kamatayan ko ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang --163. 
walang katambal sa Kanya.(Qur'an 6:161-163)Mula sa Sunnah naman:"Isinusumpa ni Allah ang 
sinumang nag-alay ng hayop sa iba pa kay Allah."Ang patunay sa nadhr (pamamanata) ay ang sabi 
Niya (pagkataas-taas Siya):"Tumutupad sila sa mga panata at nangangamba sila sa isang araw na ang 
kasamaan niyon ay magiging maglilipana."(Qur'an 76:7)Ang Ikalawang BatayanAng pagkakilala sa 
relihiyon ng Islam sa pamamagitan ng mga patunay. Ang Islam ay ang pagsuko kay Allah sa 
pamamagitan ng Tawhid, ang pagpapaakay sa Kanya sa pamamagitan ng pagtalima, at ang kawalang- 
kaugnayan sa Shirk at sa mga alagad ng Shirk.Ito ay tatlong antas: ang Islam, ang Iman, at ang 
Ihsan.Ang bawat antas ay mayroong mga haligi. 


Ang mga haligi ng Islam ay lima: ang pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at na si Muhammad ay 
Sugo ni Allah, ang pagpapanatili ng pagdarasal, ang pagbibigay ng zakah, ang pag-aayuno sa 
Ramadan, at ang [pagsasagawa ng] hajj sa Pinakababanal na Bahay ni Allah [sa Makkah]. 


Ang patunay sa pagsaksi ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sumaksi si Allah na walang Diyos 
kundi Siya, ang mga anghel, at ang mga may kaalaman, habang nagpapanatili sa pagkamakatarungan. 
Walang Diyos kundi Siya, ang Makapangyarihan, ang Marunong."(Qur'an 3:18)Ang kahulugan nito: 
Ang pararilang "walang Diyos" ay nagkakaila sa lahat ng sinasamba bukod pa kay Allah at ang 
pararilang "kundi si Allah" ay ang nagpapatibay sa pagsamba para kay Allah lamang: wala katambal 
para sa Kanya sa pagsamba sa Kanya kung paanong Siya ay walang katambal sa paghahari Niya.Ang 
pagliliwanag dito: Ang nagpapaliwanag dito ay ang sabi ni Allah (pagkataas-taas Siya):26. [Banggitin] 
noong nagsabi si Abraham sa ama niya at mga kababayan niya: "Tunay na ako ay walang-kaugnayan 
sa anumang sinasamba ninyo,27. maliban sa lumalang sa akin sapagkat tunay na Siya ay 
magpapatnubay sa akin."28. Gumawa siya rito bilang pangungusap na mananatili sa mga inapo niya 
nang sa gayon sila ay babalik.(Qur'an 43:26-28)Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya):"Sabihin mo: 
"O mga May Kasulatan, halikayo sa isang salitang magkatulad sa pagitan namin at ninyo: na hindi tayo 
sasamba kundi kay Allah, hindi tayo magtatambal sa Kanya ng anuman, at hindi gagawa ang iba sa 
atin sa iba bilang mga panginoon bukod pa kay Allah." Ngunit kung tumalikod sila ay sabihin ninyo: 
"Sumaksi kayo na kami ay mga Muslim.""(Qur'an 3:64)Ang patunay sa pagsaksi na si Muhammad ay 
Sugo ni Allah ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Talaga ngang may dumating sa inyo na isang 
Sugo kabilang sa mga sarili ninyo, na mabigat sa kanya ang anumang ininda ninyo, na masigasig sa 
inyo, na sa mga mananampalataya ay mahabaging maawain."(Qur'an 9:128)Ang kahulugan ng 
pagsaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah: Ang pagtalima sa kanya sa anumang ipinag-utos niya, ang 
paniniwala sa kanya sa anumang ipinabatid niya, ang pag-iwas sa anumang sinaway niya at sinawata, 
at na hindi sumamba kay Allah malibang ayon sa isinabatas niya. Ang patunay sa pagdarasal (salah) 
at [pagbibigay ng] zakah at ang pagliliwanag sa Tawhid ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Hindi 
sila inuutusan kundi upang sumamba sila kay Allah bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa relihiyon 
bilang mga makatotoo, magpanatili sila ng dasal, at magbigay sila ng zakah. Iyon ay ang relihiyon ng 
pagkamatuwid."(Qur'an 98:5)Ang patunay sa pag-aayuno ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"O 


mga sumampalataya, isinatungkulin sa inyo ang pag-aayuno kung paanong isinatungkulin ito sa mga 
nauna pa sa inyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala."(Qur'an 2:183)Ang patunay sa hajj 
ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sa kay Allah tungkulin ng mga tao ang pagsagawa ng hajj sa 
Bahay: ng sinumang nakayang [magkaroon] papunta roon ng isang daan. Ang sinumang tumangging 
sumasampalataya, tunay na si Allah ay Walang-pangangailangan sa mga Nilalalang."(Qur'an 3:97) 


Ang patunay sa pagdarasal (salah) at [pagbibigay ng] zakah at ang pagliliwanag sa Tawhid ay ang sabi 
Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Hindi sila inuutusan kundi upang sumamba sila kay Allah bilang mga nagpapakawagas sa Kanya sa 
relihiyon bilang mga makatotoo, magpanatili sila ng dasal, at magbigay sila ng zakah. Iyon ay ang 
relihiyon ng pagkamatuwid." 


(Qur'an 98:5) 
Ang patunay sa pag-aayuno ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"O mga sumampalataya, isinatungkulin sa inyo ang pag-aayuno kung paanong isinatungkulin ito sa 
mga nauna pa sa inyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala." 


(Qur'an 2:183) 
Ang patunay sa hajj ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Sa kay Allah tungkulin ng mga tao ang pagsagawa ng hajj sa Bahay: ng sinumang nakayang 
[magkaroon] papunta roon ng isang daan. Ang sinumang tumangging sumasampalataya, tunay na si 
Allah ay Walang-pangangailangan sa mga Nilalalang." 


(Qur'an 3:97) 
Ang Ikalawang Antas 


Ang Iman (Pananampalataya). Ito ay may mahigit sa pitumpung sangay. Ang pinakamataas sa mga ito 
ay ang pagsabi na walang Diyos kundi si Allah at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-alis ng 
nakasasakit palayo sa daan. Ang pagkakaroon ng hiya ay isang sangay ng Iman. 


Ang mga haligi nito ay anim:Na sumampalataya ka kay Allah, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan 
Niya, sa mga Sugo Niya, sa Huling Araw, at sa pagtatakda: sa masama nito at mabuti nito.Ang patunay 
sa anim na haliging ito ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Ang pagpapakabuti ay hindi na 
magbaling kaya ng mga mukha ninyo sa harap ng silangan at kanluran, subalit ang pagpapakabuti ay 
ang sinumang sumampalataya kay Allah, sa Huling Araw, sa mga anghel, sa mga kasulatan, at sa mga 
propeta:"(Qur'an 2:177)Ang patunay sa pagtatakda ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Tunay na 
Kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang takda."(Qur'an 54:49) 


Na sumampalataya ka kay Allah, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa mga Sugo Niya, sa 
Huling Araw, at sa pagtatakda: sa masama nito at mabuti nito. 


Ang patunay sa anim na haliging ito ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Ang pagpapakabuti ay hindi na magbaling kaya ng mga mukha ninyo sa harap ng silangan at kanluran, 
subalit ang pagpapakabuti ay ang sinumang sumampalataya kay Allah, sa Huling Araw, sa mga anghel, 
sa mga kasulatan, at sa mga propeta," 


(Qur'an 2:177) 

Ang patunay sa pagtatakda ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 
"Tunay na Kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang takda." 
(Qur'an 54:49) 

Ang Ikatlong Antas 

Ang Ihsan (Paggawa ng Maganda) ay isang haligi: 


Na sumamba ka kay Allah na para bang ikaw ay nakakikita sa Kanya ngunit kung hindi ka man 
nakakikita sa Kanya, tunay na Siya ay nakakikita sa iyo. 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Tunay na si Allah ay kasama ng mga nangilag 
magkasala at ng mga gumagawa ng maganda."(Qur'an 16:128)Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas 
Siya):217. Manalig ka sa Makapangyarihan, Maawain,218. na nakakikita sa iyo kapag bumabangon 
ka219. at sa paggalaw-galaw sa mga nagpapatirapa.220. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang 
Maalam.(Qur'an 16:217-220)Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya):"Hindi ka nasa isang 
pinagkakaabalahan, hindi ka bumibigkas mula sa bahagi ng Qur'an, at hindi kayo gumagawa ng 
anumang gawain malibang Kami sa inyo ay saksi noong nagsasagawa kayo niyon."(Qur'an 10:61)Ang 
patunay mula sa Sunnah ay ang bantog na hadith kay Anghel Gabriel. Ayon kay `Umar bin Al-Khattab 
(malugod si Allah sa kanya) na nagsabi:"Samantalang kami ay nakaupo sa tabi ng Propeta (basbasan 
siya ni Allah at batiin ng kapayapaan), pagkaraka may sumulpot sa amin na isang lalaking matindi ang 
kaputian ng mga kasuutan, na matindi ang kaitiman ng buhok, na hindi nakikita rito ang bakas ng 
paglalakbay, na walang nakakikilala rito na isa man sa amin. Naupo ito sa harap ng Propeta (basbasan 
siya ni Allah at batiin ng kapayapaan), saka nagsandal ito ng mga tuhod nito sa mga tuhod niya, at 
naglagay ito ng mga kamay nito sa ibabaw ng mga hita nito. Nagsabi ito: "O Muhammad, magpabatid 
ka sa akin tungkol sa Islam." Nagsabi siya: "Na sumaksi ka na walang ibang Diyos kundi si Allah at na 
si Muhammad ay Sugo ni Allah, magpanatili ka ng salah, magbigay ka ng zakah, mag-ayuno ka sa 
Ramadan, at magsagawa ka ng hajj sa Bahay [ni Allah] kung nakaya mo [na magkaroon] papunta roon 
ng isang daan." Nagsabi ito: "Nagsabi ka ng totoo." Kaya nagulat kami rito, nagtatanong ito sa kanya 
at nagpapatotoo ito sa kanya. Nagsabi ito: "Magpabatid ka sa akin tungkol sa Iman." Nagsabi siya: "Na 
sumampalataya ka kay Allah, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa mga sugo Niya, sa Huling 
Araw, at sa pagtatakda: sa mabuti nito at masama nito." Nagsabi ito: "Magpabatid ka sa akin tungkol 
sa Ihsan." Nagsabi siya: "Na sumamba ka kay Allah na para bang ikaw ay nakakikita sa Kanya ngunit 
kung hindi ka man nakakikita sa Kanya, tunay na Siya ay nakakikita sa iyo." Nagsabi ito: "Magpabatid 
ka sa akin tungkol sa Huling Sandali?" Nagsabi siya: "Ang tinatanong tungkol dito ay hindi higit na 
nakaaalam kaysa sa nagtatanong." Nagsabi ito: "Kaya magpabatid ka sa akin tungkol sa mga 
palatandaan nito." Nagsabi siya: "Na manganganak ang babaing alipin ng amo niya, at na makakikita 
ka ng mga nakayapak, na mga nakahubad, na mga naghihikahos, na mga pastol ng mga tupa, na 
nagpapataasan sa pagpapatayo [ng mga gusali]." Nagsabi [si `Umar]: "Pagkatapos lumisan ito at 
nanatili naman kami nang saglit." Nagsabi [ang Sugo]: "O “Umar, nakaaalam ba kayo sa nagtatanong?" 
Nagsabi kami: "Si Allah at ang Sugo Niya ay higit na nakaaalam." Nagsabi siya: "Iyon ay si Gabriel: 
pumunta siya sa inyo upang magturo sa inyo ng relihiyon ninyo." 


"Tunay na si Allah ay kasama ng mga nangilag magkasala at ng mga gumagawa ng maganda." 
(Qur'an 16:128) 

Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya): 

217. Manalig ka sa Makapangyarihan, Maawain, 

218. na nakakikita sa iyo kapag bumabangon ka 

219. at sa paggalaw-galaw sa mga nagpapatirapa. 

220. Tunay na Siya ay ang Madinigin, ang Maalam. 

(Qur'an 16:217-220) 

Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Hindi ka nasa isang pinagkakaabalahan, hindi ka bumibigkas mula sa bahagi ng Qur'an, at hindi kayo 
gumagawa ng anumang gawain malibang Kami sa inyo ay saksi noong nagsasagawa kayo niyon." 


(Qur'an 10:61) 
Ang patunay mula sa Sunnah ay ang bantog na hadith kay Anghel Gabriel. 
Ayon kay `Umar bin Al-Khattab (malugod si Allah sa kanya) na nagsabi: 


"Samantalang kami ay nakaupo sa tabi ng Propeta (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan), 
pagkaraka may sumulpot sa amin na isang lalaking matindi ang kaputian ng mga kasuutan, na matindi 
ang kaitiman ng buhok, na hindi nakikita rito ang bakas ng paglalakbay, na walang nakakikilala rito na 
isa man sa amin. Naupo ito sa harap ng Propeta (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan), saka 
nagsandal ito ng mga tuhod nito sa mga tuhod niya, at naglagay ito ng mga kamay nito sa ibabaw ng 
mga hita nito. Nagsabi ito: "O Muhammad, magpabatid ka sa akin tungkol sa Islam." Nagsabi siya: "Na 
sumaksi ka na walang ibang Diyos kundi si Allah at na si Muhammad ay Sugo ni Allah, magpanatili ka 
ng salah, magbigay ka ng zakah, mag-ayuno ka sa Ramadan, at magsagawa ka ng hajj sa Bahay [ni 
Allah] kung nakaya mo [na magkaroon] papunta roon ng isang daan." Nagsabi ito: "Nagsabi ka ng 
totoo." Kaya nagulat kami rito, nagtatanong ito sa kanya at nagpapatotoo ito sa kanya. Nagsabi ito: 
"Magpabatid ka sa akin tungkol sa Iman." Nagsabi siya: "Na sumampalataya ka kay Allah, sa mga 
anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa mga sugo Niya, sa Huling Araw, at sa pagtatakda: sa mabuti 
nito at masama nito." Nagsabi ito: "Magpabatid ka sa akin tungkol sa Ihsan." Nagsabi siya: "Na 
sumamba ka kay Allah na para bang ikaw ay nakakikita sa Kanya ngunit kung hindi ka man nakakikita 
sa Kanya, tunay na Siya ay nakakikita sa iyo." Nagsabi ito: "Magpabatid ka sa akin tungkol sa Huling 
Sandali?" Nagsabi siya: "Ang tinatanong tungkol dito ay hindi higit na nakaaalam kaysa sa 
nagtatanong." Nagsabi ito: "Kaya magpabatid ka sa akin tungkol sa mga palatandaan nito." Nagsabi 
siya: "Na manganganak ang babaing alipin ng amo niya, at na makakikita ka ng mga nakayapak, na 
mga nakahubad, na mga naghihikahos, na mga pastol ng mga tupa, na nagpapataasan sa 
pagpapatayo [ng mga gusali]." Nagsabi [si `Umar]: "Pagkatapos lumisan ito at nanatili naman kami 
nang saglit." Nagsabi [ang Sugo]: "O `Umar, nakaaalam ba kayo sa nagtatanong?" Nagsabi kami: "Si 
Allah at ang Sugo Niya ay higit na nakaaalam." Nagsabi siya: "Iyon ay si Gabriel: pumunta siya sa inyo 
upang magturo sa inyo ng relihiyon ninyo." 


Ang Ikatlong Batayan 


Ang makakilala sa Propeta ninyong si Muhammad (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan). 
Siya ay si Muhammad na anak ni Abdullah na anak ni Abdulmuttalib na anak ni Hashim. Si Hashim ay 
kabilang sa [liping] Quraysh. Ang Quraysh ay kabilang sa mga Arabe. Ang mga Arabe ay kabilang sa 
mga inapo ni Ismael na anak ni Abraham, ang Matalik na Kaibigan [ni Allah], sumakanya at sa Propeta 
natin ang pinakamainam na basbas at pagbati ng kapayapaan. Umabot siya sa edad na animnapu't 
tatlong taon. Mula rito ay apatnapung taon bago ng pagkapropeta at dalawampu't tatlo bilang propeta 
na sugo. 


Isinapropeta siya sa pagkapahayag ng Surah Al- Alaq at isinugo siya sa pagkapahayag ng Surah Al- 
Muddath'thir. Ang bayan niya ay ang Makkah at lumikas siya sa Madinah. Nagpadala sa kanya si Allah 
kalakip ng pagbabala laban sa Shirk at nag-aanyaya siya tungo sa Tawhid.Ang patunay ay ang sabi 
Niya (pagkataas-taas Siya):1. O nagtatalukbong,2. bumangon ka at magbabala ka.3. Sa Panginoon 
mo ay dumakila ka.4. Sa mga kasuutan mo ay magdalisay ka.5. Sa kasalaulaan ay lumayo ka.6. Huwag 
kang magmagandang-loob habang humihiling ka ng marami.7. Alang-alang sa Panginoon mo ay 
magtiis ka.(Qur'an 74:1-7)Ang kahulugan ng "bumangon ka at magbabala ka" ay magbabala laban sa 
Shirk at mag-anyaya tungo sa Tawhid.Ang "Sa Panginoon mo ay dumakila ka" ay nangangahulugang 
magdakila ka Kanya sa pamamagitan ng Tawhid.Ang " Sa mga kasuutan mo ay magdalisay ka" ay 
nangangahulugang magdalisay ka sa mga gawain mula sa Shirk."Sa kasalaulaan ay lumayo ka." Ang 
kasalaulaan ay ang mga anito. Ang paglayo sa mga ito ay ang pag-iwan sa mga ito at ang kawalang- 
kaugnayan sa mga ito at sa mga alagad ng mga ito. Umabot siya ng sampung taon na nag-aanyaya 
tungo Tawhid. Matapos ng sampung taon, ipinanik siya sa langit at isinatungkulin sa kanya ang limang 
pagdarasal. Nagdasal siya sa Makkah nang tatlong taon at matapos nito ay nag-utos siya ng paglikas 
sa Madinah.Ang paglikas ay ang paglipat, mula sa lupain ng Shirk, patungo sa lupain ng Islam.Ang 
paglikas ay isang tungkulin sa Kalipunang ito [ng Islam], mula sa bayan ng Shirk, patungo sa Bayan ng 
Islam.Ito ay mananatili hanggang sa sumapit ang Huling Sandali.Ang patunay ay ang sabi Niya 
(pagkataas-taas Siya):97. Tunay na ang mga binawi ng mga anghel habang mga tagalabag sa 
katarungan sa mga sarili nila ay magsasabi [ang mga anghel]: "Nasa ano kayo noon?" Magsasabi sila: 
"Kami noon ay mga sinisiil sa lupa." Magsasabi sila: "Hindi ba nangyaring ang lupa ni Allah ay malawak 
para lumikas kayo roon?" Kaya ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno - at masagwa ito bilang 
kahahantungan -98. maliban sa mga sinisiil kabilang sa mga lalaki, mga babae, at mga bata na hindi 
nakakakaya ng isang kaparaanan at hindi napapatnubayan sa landas99. sapagkat ang mga iyon, 


harinawa, si Allah ay magpapaumanhin sa kanila. Laging si Allah ay Mapagpaumanhin, 
Mapagpatawad.(Qur'an 4:97-99)Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya):"O mga alipin Ko na 
sumampalataya, tunay na ang lupa Ko ay malawak kaya sa Akin ay sumamba kayo."(Qur'an 
29:56)Nagsabi si AlI-Baghawiy, kaawaan siya ni Allah:Ang kadahilanan ng pagbaba ng talatang ito ay 
hinggil sa mga Muslim na nasa Makkah na hindi lumikas. Nanawagan sa kanila si Allah sa ngalan ng 
pananampalataya.Ang patunay sa paglikas (hijrah) mula sa Sunnah ay ang sabi niya (basbasan siya 
ni Allah at batiin ng kapayapaan):"Hindi napuputol ang paglikas hanggang sa maputol ang pagbabalik- 
loob at hindi napuputol ang pagbabalik-loob hanggang sa sumikat ang araw mula sa kanluran 
nito.Noong nanirahan ang Propeta sa Madinah, ipinag-utos sa kanya ang nalalabi sa mga batas ng 
Islam tulad [ng pagbibigay] ng zakah, pag-aayuno, [pagsasagawa ng] hajj, [pagtawag ng] adhan, pag- 
uutos ng nakabubuti, pagsaway ng nakasasama, at iba pa kabilang sa mga batas ng Islam. Umabot 
siya rito ng sampung taon. Matapos niyon, pinayao siya (ang basbas ni Allah at ang pagbati ng 
kapayapaan ay sumakanya) samantalang ang relihiyon niya ay nananatili. Ang relihiyon niyang ito ay 
walang kabutihan malibang itinuro nito at walang kasamaan malibang binigyang-babala nito. Ang 
kabutihan na itinuro nito ay ang Tawhid at ang lahat ng naiibigan ni Allah at ikinalulugod Niya. Ang 
kasamaan na binigyang-babala nito ay ang Shirk at ang lahat ng kinasusuklaman ni Allah at 
tinatanggihan Niya. Ipinadala siya ni Allah sa mga tao sa kabuuan. Nagsatungkulin Siya ng pagtalima 
sa kanya sa lahat ng dalawang pangunahing nilalang: ang jinn at ang tao. Ang patunay ay ang sabi Niya 
(pagkataas-taas Siya):"Sabihin mo: "O mga tao, tunay na ako ay Sugo ni Allah sa inyo sa 
kalahatan,"(Qur'an 7:158)Kinumpleto ni Allah sa pamamagitan niya ang relihiyon [ng Islam].Ang 
patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sa araw na ito bumuo Ako para sa inyo ng Relihiyon 
ninyo, lumubos Ako sa inyo ng biyaya Ko at nalugod Ako para sa inyo sa Islam bilang relihiyon."(Qur'an 
5:3)Ang patunay sa kamatayan niya (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan) ay ang sabi ni 
Allah (pagkataas-taas Siya):30. Tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila ay mga mamamatay.31. 
Pagkatapos tunay na kayo sa Araw ng Pagbangon sa harap ng Panginoon ninyo ay mag- 
aalitan.(Qur'an 5:30-31)Ang mga tao, kapag namatay sila, bubuhayin.Ang patunay ay ang sabi Niya 
(pagkataas-taas Siya):"Mula rito lumikha Kami sa inyo, dito magpapanumbalik Kami sa inyo, at mula 
rito magpapalabas Kami sa inyo sa isang pagkakataong iba pa."(Qur'an 20:55)Ang sabi pa Niya 
(pagkataas-taas Siya(:17. Si Allah ay nagpatubo sa inyo mula sa lupa sa isang pagpapatubo.18. 
Pagkatapos magpapanumbalik Siya sa inyo rito at magpapalabas Siya sa inyo sa isang 
pagpapalabas.(Qur'an 71:17-18)Matapos ng pagbubuhay, [sila ay] mga tutuusin at mga gagantihan sa 
mga gawa nila.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Sa kay Allah ang anumang nasa 
mga langit at ang anumang nasa lupa upang gumanti Siya sa mga gumawa ng masagwa ayon sa 
anumang ginawa nila at gumanti Siya sa mga gumawa ng maganda ayon sa pinakamaganda."(Qur'an 
53:31)Ang sinumang nagpasinungaling sa pagbubuhay ay tumangging sumampalataya. Ang patunay 
ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Nag-angkin ang mga tumangging sumampalataya na hindi 
raw sila bubuhayin. Sabihin mo: "Oo naman: sumpa man sa Panginoon ko, talagang bubuhayin nga 
kayo, pagkatapos talagang babalitaan nga kayo hinggil sa ginawa ninyo. lyon kay Allah ay 
madali.""(Qur'an 64:7)Nagpadala si Allah sa lahat ng mga sugo bilang mga tagapaghatid ng 
nakagagalak na balita at bilang mga tagapagbabala.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas 
Siya):"[Nagsugo ng] mga sugo bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagbabala upang 
hindi magkaroon ang mga tao laban kay Allah ng isang katwiran matapos ng mga sugo. Laging si Allah 
ay Makapangyarihan, Marunong."(Qur'an 4:165)Ang kauna-unahan sa kanila ay si Noe (sumakanya 
ang pagbati ng kapayapaan). Ang kahuli-hulihan sa kanila ay si Muhammad (basbasan siya ni Allah at 
batiin ng kapayapaan) at siya ay ang pangwakas mga propeta.Ang patunay na ang kauna-unahan sa 
kanila ay si Noe ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Tunay na Kami ay nagkasi sa iyo kung 
paanong nagkasi Kami kay Noe at sa mga propeta nang matapos niya,"(Qur'an 4:163)Ang bawat 
kalipunan ay pinadalhan ni Allah ng sugo mula kay Noe hanggang kay Muhammad, na nag-uutos sa 
kanila ng pagsamba kay Allah lamang at sumasaway sa kanila laban sa pagsamba sa taghit 
(mapagmalabis). Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya):"Talaga ngang nagpadala Kami 
sa bawat kalipunan ng isang sugo, na [nagsasabi]: "Sumamba kayo kay Allah at umiwas kayo sa 
mapagmalabis." "(Qur'an 16:36) 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 
1. O nagtatalukbong, 


2. bumangon ka at magbabala ka. 


3. Sa Panginoon mo ay dumakila ka. 

4. Sa mga kasuutan mo ay magdalisay ka. 

5. Sa kasalaulaan ay lumayo ka. 

6. Huwag kang magmagandang-loob habang humihiling ka ng marami. 
7. Alang-alang sa Panginoon mo ay magtiis ka. 

(Qur'an 74:1-7) 


Ang kahulugan ng "bumangon ka at magbabala ka" ay magbabala laban sa Shirk at mag-anyaya tungo 
sa Tawhid. 


Ang "Sa Panginoon mo ay dumakila ka" ay nangangahulugang magdakila ka Kanya sa pamamagitan 
ng Tawhid. 


Ang " Sa mga kasuutan mo ay magdalisay ka" ay nangangahulugang magdalisay ka sa mga gawain 
mula sa Shirk. 


"Sa kasalaulaan ay lumayo ka." Ang kasalaulaan ay ang mga anito. Ang paglayo sa mga ito ay ang 
pag-iwan sa mga ito at ang kawalang-kaugnayan sa mga ito at sa mga alagad ng mga ito. 


Umabot siya ng sampung taon na nag-aanyaya tungo Tawhid. Matapos ng sampung taon, ipinanik siya 
sa langit at isinatungkulin sa kanya ang limang pagdarasal. Nagdasal siya sa Makkah nang tatlong taon 
at matapos nito ay nag-utos siya ng paglikas sa Madinah. 


Ang paglikas ay ang paglipat, mula sa lupain ng Shirk, patungo sa lupain ng Islam. 


Ang paglikas ay isang tungkulin sa Kalipunang ito [ng Islam], mula sa bayan ng Shirk, patungo sa Bayan 
ng Islam. 


Ito ay mananatili hanggang sa sumapit ang Huling Sandali. 
Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


97. Tunay na ang mga binawi ng mga anghel habang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila 
ay magsasabi [ang mga anghel]: "Nasa ano kayo noon?" Magsasabi sila: "Kami noon ay mga sinisiil 
sa lupa." Magsasabi sila: "Hindi ba nangyaring ang lupa ni Allah ay malawak para lumikas kayo roon?" 
Kaya ang mga iyon, ang kanlungan nila ay Impiyerno - at masagwa ito bilang kahahantungan - 


98. maliban sa mga sinisiil kabilang sa mga lalaki, mga babae, at mga bata na hindi nakakakaya ng 
isang kaparaanan at hindi napapatnubayan sa landas 


99. sapagkat ang mga iyon, harinawa, si Allah ay magpapaumanhin sa kanila. Laging si Allah ay 
Mapagpaumanhin, Mapagpatawad. 


(Qur'an 4:97-99) 
Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya): 


"O mga alipin Ko na sumampalataya, tunay na ang lupa Ko ay malawak kaya sa Akin ay sumamba 
kayo." 


(Qur'an 29:56) 
Nagsabi si AI-Baghawiy, kaawaan siya ni Allah: 


Ang kadahilanan ng pagbaba ng talatang ito ay hinggil sa mga Muslim na nasa Makkah na hindi 
lumikas. Nanawagan sa kanila si Allah sa ngalan ng pananampalataya. 


Ang patunay sa paglikas (hijrah) mula sa Sunnah ay ang sabi niya (basbasan siya ni Allah at batiin ng 
kapayapaan): 


"Hindi napuputol ang paglikas hanggang sa maputol ang pagbabalik-loob at hindi napuputol ang 
pagbabalik-loob hanggang sa sumikat ang araw mula sa kanluran nito. 


Noong nanirahan ang Propeta sa Madinah, ipinag-utos sa kanya ang nalalabi sa mga batas ng Islam 
tulad [ng pagbibigay] ng zakah, pag-aayuno, [pagsasagawa ng] hajj, [pagtawag ng] adhan, pag-uutos 
ng nakabubuti, pagsaway ng nakasasama, at iba pa kabilang sa mga batas ng Islam. Umabot siya rito 
ng sampung taon. Matapos niyon, pinayao siya (ang basbas ni Allah at ang pagbati ng kapayapaan ay 
sumakanya) samantalang ang relihiyon niya ay nananatili. Ang relihiyon niyang ito ay walang kabutihan 
malibang itinuro nito at walang kasamaan malibang binigyang-babala nito. Ang kabutihan na itinuro nito 
ay ang Tawhid at ang lahat ng naiibigan ni Allah at ikinalulugod Niya. Ang kasamaan na binigyang- 
babala nito ay ang Shirk at ang lahat ng kinasusuklaman ni Allah at tinatanggihan Niya. Ipinadala siya 
ni Allah sa mga tao sa kabuuan. Nagsatungkulin Siya ng pagtalima sa kanya sa lahat ng dalawang 
pangunahing nilalang: ang jinn at ang tao. 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 

"Sabihin mo: "O mga tao, tunay na ako ay Sugo ni Allah sa inyo sa kalahatan," 
(Qur'an 7:158) 

Kinumpleto ni Allah sa pamamagitan niya ang relihiyon [ng Islam]. 

Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Sa araw na ito bumuo Ako para sa inyo ng Relihiyon ninyo, lumubos Ako sa inyo ng biyaya Ko at 
nalugod Ako para sa inyo sa Islam bilang relihiyon." 


(Qur'an 5:3) 


Ang patunay sa kamatayan niya (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan) ay ang sabi ni Allah 
(pagkataas-taas Siya): 


30. Tunay na ikaw ay mamamatay at tunay na sila ay mga mamamatay. 

31. Pagkatapos tunay na kayo sa Araw ng Pagbangon sa harap ng Panginoon ninyo ay mag-aalitan. 
(Qur'an 5:30-31) 

Ang mga tao, kapag namatay sila, bubuhayin. 

Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Mula rito lumikha Kami sa inyo, dito magpapanumbalik Kami sa inyo, at mula rito magpapalabas Kami 
sa inyo sa isang pagkakataong iba pa." 


(Qur'an 20:55) 
Ang sabi pa Niya (pagkataas-taas Siya(: 
17. Si Allah ay nagpatubo sa inyo mula sa lupa sa isang pagpapatubo. 


18. Pagkatapos magpapanumbalik Siya sa inyo rito at magpapalabas Siya sa inyo sa isang 
pagpapalabas. 


(Qur'an 71:17-18) 
Matapos ng pagbubuhay, [sila ay] mga tutuusin at mga gagantihan sa mga gawa nila. 
Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Sa kay Allah ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa upang gumanti Siya sa mga 
gumawa ng masagwa ayon sa anumang ginawa nila at gumanti Siya sa mga gumawa ng maganda 
ayon sa pinakamaganda." 


(Qur'an 53:31) 


Ang sinumang nagpasinungaling sa pagbubuhay ay tumangging sumampalataya. 
Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Nag-angkin ang mga tumangging sumampalataya na hindi raw sila bubuhayin. Sabihin mo: "Oo 
naman: sumpa man sa Panginoon ko, talagang bubuhayin nga kayo, pagkatapos talagang babalitaan 
nga kayo hinggil sa ginawa ninyo. Iyon kay Allah ay madali." 


(Qur'an 64:7) 


Nagpadala si Allah sa lahat ng mga sugo bilang mga tagapaghatid ng nakagagalak na balita at bilang 
mga tagapagbabala. 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"[Nagsugo ng] mga sugo bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagbabala upang hindi 
magkaroon ang mga tao laban kay Allah ng isang katwiran matapos ng mga sugo. Laging si Allah ay 
Makapangyarihan, Marunong." 


(Qur'an 4:165) 


Ang kauna-unahan sa kanila ay si Noe (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan). Ang kahuli-hulihan 
sa kanila ay si Muhammad (basbasan siya ni Allah at batiin ng kapayapaan) at siya ay ang pangwakas 
mga propeta. 


Ang patunay na ang kauna-unahan sa kanila ay si Noe ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Tunay na Kami ay nagkasi sa iyo kung paanong nagkasi Kami kay Noe at sa mga propeta nang 
matapos niya," 


(Qur'an 4:163) 


Ang bawat kalipunan ay pinadalhan ni Allah ng sugo mula kay Noe hanggang kay Muhammad, na nag- 
uutos sa kanila ng pagsamba kay Allah lamang at sumasaway sa kanila laban sa pagsamba sa taghit 
(mapagmalabis). 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, na [nagsasabi]: "Sumamba kayo 
kay Allah at umiwas kayo sa mapagmalabis."" 


(Qur'an 16:36) 


Nagsatungkulin si Allah sa lahat ng mga tao ng kawalang-pananampalataya sa mapagmalabis at ng 
pananampalataya kay Allah. 


Nagsabi si Ibnu Al-Qayyim, kaawaan siya ni Allah (pagkataas-taas Siya):Ang kahulugan ng taghut ay 
ang anumang lumampas dito ang tao sa hangganan nito na sinasamba, o sinusunod, o tinatalima.Ang 
mga taghut ay marami. Ang mga pangulo nila ay lima: si Satanas (sumpain siya ni Allah), ang sinumang 
sinamba habang siya ay nalulugod, ang sinumang nag-anyaya sa mga tao sa pagsamba sa sarili niya, 
ang sinumang nag-angkin ng anuman mula sa kaalaman sa nakalingid (ghayb), at ang sinumang 
humatol ayon sa iba pa sa pinababa ni Allah.Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas 
Siya):"Walang pamimilit sa relihiyon. Luminaw nga ang pagkagabay sa pagkalisya. Kaya ang sinumang 
tumatangging sumampalataya sa mapagmalabis at sumasampalataya kay Allah ay nakakapit nga sa 
hawakang pinakamatibay na walang pagkalamat para rito. Si Allah ay Madinigin, Maalam."(Qur'an 
2:256)Ito ay ang kahulugan ng [pahayag na] walang Diyos kundi si Allah.Sa hadith naman: "Ang ulo ng 
usapin ay ang Islam, ang poste nito ay ang salah (dasal), at ang rurok ng tugatog nito ay ang jihad 
(pakikibaka) sa landas ni Allah. 


Ang kahulugan ng taghut ay ang anumang lumampas dito ang tao sa hangganan nito na sinasamba, o 
sinusunod, o tinatalima. 


Ang mga taghit ay marami. Ang mga pangulo nila ay lima: si Satanas (sumpain siya ni Allah), ang 
sinumang sinamba habang siya ay nalulugod, ang sinumang nag-anyaya sa mga tao sa pagsamba sa 


sarili niya, ang sinumang nag-angkin ng anuman mula sa kaalaman sa nakalingid (ghayb), at ang 
sinumang humatol ayon sa iba pa sa pinababa ni Allah. 


Ang patunay ay ang sabi Niya (pagkataas-taas Siya): 


"Walang pamimilit sa relihiyon. Luminaw nga ang pagkagabay sa pagkalisya. Kaya ang sinumang 
tumatangging sumampalataya sa mapagmalabis at sumasampalataya kay Allah ay nakakapit nga sa 
hawakang pinakamatibay na walang pagkalamat para rito. Si Allah ay Madinigin, Maalam." 


(Qur'an 2:256) 
Ito ay ang kahulugan ng [pahayag na] walang Diyos kundi si Allah. 
Sa hadith naman: 


"Ang ulo ng usapin ay ang Islam, ang poste nito ay ang salah (dasal), at ang rurok ng tugatog nito ay 
ang jihad (pakikibaka) sa landas ni Allah. 


Si Allah ay higit na maalam. 


Basbasan ni Allah si Muhammad, ang mag-anak niya, at ang mga Kasamahan niya, at batiin ng 
kapayapaan. 


Natapos ang Tatlong Batayan. 


Ang Tatlong Batayan at ang mga Patunay sa mga Ito u...........1.....unuanannnaaawaanaaaawannasanasasasaanaasanannaasssannsans 


Ang Ikatlong: Balayan anik na NAA NA NAPARAN NB BATA An 


